WicipediA 

Mathemateg 


Astudiaeth o niferoedd a rhifau ydy Mathemateg, ynghŷd â strwythur, gofod a lle, newid 
(Calcwlws), a nifer o israniadau eraill. Nid oes iddo ddiffiniad perffaith, safonol, fodd 
bynnag. [1][2][3][3][4][5][6][7] 

Gellir gweld mathemateg fel estyniad o iaith, ar lafar neu'n ysgrifenedig, gyda geirfa a 
chystrawen trachywir tu hwnt, ar gyfer disgrifio ac archwilio perthnasedd materol a 
chysyniadol. Mae hefyd yn ymchwil i batrymau ac mae'n cyrraedd canlyniad ac yn dod i 
gasgliad drwy brofion mathemategol. [8][9] 

Daw'r gair mathemateg o'r Groeg pá0r||ja ( máthema ) sy'n golygu "gwyddoniaeth, 
gwybodaeth, neu ddysg" a pa0r|paTiKÓç ( mathematicós ) sy'n golygu "yn hoff o ddysgu". Yn 
Lladin a Saesneg hyd at oddeutu 1700, roedd y term yn cyfeirio at "seryddiaeth" a "sêr- 
ddewiniaeth", ond newid ystyr y gair rhwng 1500 a 1800. Mae hyn wedi achosi peth 
camgyfieithu e. e. pan rybuddiodd Awstin o Hippo (sef Sant Awgwstin) y dylai Cristnogion fod 
yn ddrwgdymus o mathematici (seryddwyr) gan nad oedd yn cyfeirio at ystyr fodern o'r gair o gwbwl 



r_^=a-bi 


Gellir rhannu mathemateg, yn fras, yn ddwy ran: mathemateg bur a mathemateg gymhw ysol (yn cynnwys mecaneg, 
ystadegaeth a thebygolrwydd ). 

Rhaid cofio fod mathemateg yn rhan hanfodol o sawl astudiaeth arall e. e. ffiseg , bioleg , cemeg a chaiff ei ystyried yn 
"flociau adeiladu" hanfodol o fewn y pynciau hyn. 


Cynnwys 

Meysydd o fewn mathemateg 

Sylfaeni ac athroniaeth 
Mathemateg bur 
Maint 
Strwythur 
Gofod 
Newid 

Mathemategwyr o Gymru 
Gweler hefyd 
Cyfeiriadau 


Meysydd o fewn mathemateg 


Yn gyffredinol, gellir rhannu mathemateg i sawl maes gan gynnwys: astudiaeth o faint, strwythur, gofod a newid (ee 
rhifyddeg, algebra, geometreg a dadansoddi). Yn ychwanegol at hyn, ceir is-adrannau hefyd sy'n ymroddedig i 
archwilio cysylltiadau rhwng mathemateg craidd a meysydd eraill: rhesymeg, theori setiau, mathemateg empirig y 
gwahanol wyddoniaethau (mathemateg gymhwysol) , ac yn fwy diweddar i'r astudiaeth o ansicrwydd. Er y gallai rhai 
ardaloedd ymddangos heb gysylltiad, mae rhaglen Langlands wedi canfod cysylltiadau rhwng ardaloedd a ystyriwyd yn 
flaenorol, megis grwpiau Galois, arwynebau Riemann a damcaniaeth rhif. 


Sylfaeni ac athroniaeth 





















Er mwyn egluro sylfeini mathemateg, datblygwyd meysydd rhesymeg mathemategol a theori set. Mae rhesymeg 
fathemategol yn cynnwys astudiaeth fathemategol o resymeg a chymhwyso rhesymeg ffurfiol i feysydd mathemateg 
eraill; set theori yw'r gangen o fathemateg sy'n astudio setiau neu gasgliadau o wrthrychau. Mae theori categori, sy'n 
delio mewn ffordd haniaethol gyda strwythurau mathemategol a'r berthynas rhyngddynt, yn dal i gael ei ddatblygu. 


V =>• q 




1 

Si 


o 


o 


Sa 


1 


Rhesymeg mathemateg Damcaniaeth setiau Damcaniaeth categoriau Damcaniaeth cyfrifiant 


Mathemateg bur 

Mae mathemateg bur yn cynnwys yr isadrannau canlynol: maint (gweler rhifyddeg) , strwythur (gweler algebra), gofod 
(gweler geometreg ) a newid (gweler calcwlws). 


Maint 

Prif erthygl: Rhif ydde g 

Mae'r astudiaeth o faint yn dechrau gyda rhifau: rhifau naturiol a chyfanrifau a'r gweithrediadau rhifyddol arnyn nhw 
( rhifydde g. O astudir nodweddion dyfnach cyfanrifau yn y Ddamcaniaeth rifau, deilliodd Theorem Olaf Fermat. 


(0), 1, 2,3,... 

...,-2,-1,0,1,2 ... 

2 

-2, -,1.21 
’ 3’ 

.— . 47T 

2, i, —2 326 3 

Rhifau 

naturiol 

Cyfanrifau 

Rhifau 

cymarebols 

Rhifau real Rhifau cymhleth 


Stnwythur 

Prif erthygl: Algebra 

Yr astudiaeth o setiau a ffwythiannau a sut mae mathemateg yn archwilio nodweddion setiau hyn e. e. mae'r 
ddamcaniaeth rif yn astudiaeth o nodweddion y set o gyfanrifau a mynegir hyn yn nhermau gweithrediadau rhifyddol. 
Gall setiau strwythurol, gwahanol ddangos nodweddion cyffredin. Yn hyn o beth, astudir y canlynol: grwpiau, 
maeysydd a systemau haniaethol. 

Mae algebra'n defnyddio llythrennau a symbolau eraill i gynrychioli rhifau mewn fformiwlâu a hafaliadau. Rhoddir yr 
enw "algebra" hefyd ar s ystem al g ebraidd sy'n seiliedig ar wirebau penodol J Gelwir mathemategydd sy'n arbenigo 
yn y maes hwn yn "algebrydd". Mae astudio algebra yn hanfodol nid yn unig i fathemategwyr ac ystadegwyr ond hefyd 
i wyddonwyr , peiriantwyr , ac economegwyr , ac mae ganddi ddefnyddiau mewn sawl maes arall gan gynnwys 
meddygaeth , busnes a chyfrifiadureg . 


(1.2.3) (1,3,2) 

(2.1.3) (2,3,1) 

(3,1,2) (3,2,1) 


Cyfuniadeg Damcaniaeth Damcaniaeth Damcaniaeth Damcaniaeth Algebra 
























( Combinatorics ) 


rhifau 


grwpiau 


graffiau 


trefn 


Gofod 

Prif erthygl: Geometreg 

Mae'r astudiaeth o ofod yn deillio o geometreg - yn arbennig, Geometreg Ewclidaidd, sy'n cyfuno gofod a rhifau, ac yn 
cwmpasu'r Theorem Pythagoras adnabyddus. Trigonometreg yw'r gangen o fathemateg sy'n deiio â pherthynas rhwng 
ochrau ac onglau trionglau a chyda ffwythiannau trigonometrig. Mae'r astudiaeth fodern o ofod yn cynnwys geometreg 
uwch-ddimensiwn, geometregau nad ydynt yn Ewiidaidd (sy'n chwarae rhan ganoiog yn y ddamcaniaeth perthnasedd 
cyffredinoi) a topoieg ei hun. Mae maint a gofod yn chwarae rhan mewn geometreg ddadansoddol, geometreg 
gwahaniaethol a geometreg algebraidd. Datblygwyd geometreg amgrwm a geometreg arwahanol (discrete geometry ) i 
ddatrys problemau mewn damcaniaethau rhifau a dadansoddi swyddogaethol, ond erbyn hyn maent yn cael eu 
defnyddio wrth gymhwyso ar gyfer optimeiddio a chyfrifiadureg . 



Geometreg Jrigonometreg 


Geometreg 

gwahaniaethol 


Topoleg 


Geometreg Theori 
ffractalaidd mesuredd 


Newid 

Prif erthygl: Calcwlws 

Dyma'r astudiaeth o newid o fewn y gwyddoniaethau naturiol; caiff "newid" ei ystyried, beliach, yn ddull pwerus iawn 
yn yr astudiaeth hon. Unwaith eto, mae ffwythiannau'n greiddiof i'r astudiaeth ac yn disgrifio newid mewn maint. 
geiwir yr astudiaeth o rifau reai a ffwythiannau yn "ddadansoddi reai", gyda dadansoddi cymhieth yn faes addas ar 
gyfer "dadansoddi cymhieth". Un o'r prif gymhwysiadau ar gyfer dadansoddi ffwythiannoi yw Mecaneg cwantwm. 








Calcwlws 


Calcwlws 

fector 


Hafaliadau 

differol 


Systemau 

dynamig 


Damcaniaeth 

anhrefn 


Dadansoddi 

cymhleth 


Mathemategwyr o Gymru 


Y ddau fathemategydd enwocaf, mae'n debyg, yw Robert Recorde (tua 1510-1558), mathemategydd a ddyfeisiodd y 
symboi am yr hafaliad (=) a William Jones (1675 - 3 Gorffennaf 1749), Machell, Ynys Môn - a fathodd y symboi ti (y 
iiythyren Groeg pi) i gynrychiofi cymhareb c ylchedd cylch i'w ddiametr (3.1415). Recorde oedd mathemategydd amiwg 
cyntaf Cymru ac ef a sgwennodd y llyfr aigebra cyntaf yn Saesneg. Roedd William Jones hefyd yn awdur ar iyfrau 
mathemateg ac yn gyfaili i Syr Isaac Newton. Gofygodd Jones rai o lyfrau Newton. 















































Awdur y llyfr cyntaf ar galcalws oedd John Harries (mathemategydd, o Lundain a ddefnyddiodd nodiant William Jones 
(dotyn uwchben llythyren i gynrychioli d/dt). Tri Chymro osododd sylfaeni ystadegol y byd yswiriant yn y 18g a'r 19g, 
gyda Richard Price (1723-1791 o Langeinwyr, Cwm Garw yn eu harwain. Ef hefyd a sylweddolodd bwysigrwydd 
waith ei gyfaill y Parch Thomas Bayes ac a'u cyhoeddodd wedi marwolaeth Bayes: dyma'r hyn a elwir heddiw yn 
theorem Bayes, sef sylfaen ystadegaeth fodern. Ystadegydd iechyd mwyaf gwledydd Prydain yw Brian T. Williams a 
aned yn Nhreorci, y Rhondda yn 1938. 

Rhestr yn nhrefn yr wyddor: 

■ Henry Charles, (1778 -1840), Sir Benfro. 

■ Donald Watts Davies (1924-2000), cyfrifiadureg "packet switching". 

■ John Dee (1527-1608), alcemydd, mathemategydd, seryddwr. 

■ Clive Granger (1934-2009), Abertawe a San Diego. 

■ John Harries (mathemategydd, o Lundain. 

■ Jhomas Jones (1756-1807) Caergrawnt; athro'r daearegwr Adam Sedgwick. 

■ John Viriamu Jones (1856-1901), mathemategydd a ffisegydd, a phrifathro cyntaf Coleg y Brifysgol 
Caerdydd. 

■ William Jones (1675-1749) o Ynys Môn a fathodd y symbol tt. 

■ Lewis o Gaerleon (15g), mathemategydd craff a meddyg i Harri Tudur ac Elizabeth Woodville. 

■ Gwilym Jenkins (1912-1982), ystadegydd a pheiriannydd systemau 

■ William H. Miller (1801-1880, Llanymddyfri), crisialegydd. Cymhwysodd fathemateg atyr astudiaeth o 
risialau a dyfeisio "Mynegeion Miller". 

■ William Morgan (1750-1833); arloeswr ym maes gwyddor actiwaraidd. 

■ Richard Price (1723-1791), ystadegydd a ffrind i Thomas Bayes. Golygodd "Essay towards solving a 
problem in the doctrine of chances" sy'n cynnwys Theori Bayes. 

■ David Rees (1918-2013); aelod o’r tîm ymchwil ar y peiriant Enigma ym Mharc Bletchley. 

■ Elmer Rees (ganwyd 1941), mathemategydd, Sir y Fflint a Gwynedd . 

■ Gareth Ffowc Roberts (ganwyd 1945). 

■ Bertrand Russell (1872-1970), g. Tryleg ; athronydd, mathemategydd a thraethodwr. 

■ John William Thomas (Arfonwyson) (1805-1840), Pentir, Gwynedd; seryddwr. 

■ Mary Wynne Warner (1932-1998), Caerfyrddin; arloewraig topoleg niwlog. 

■ Brian T. Williams (g. 1938) Treorci; ystadegydd iechyd. 

■ Gareth Williams (1978-2010); GCHQ; lladdwyd ef yn anghyfrithlon. 


Gweler hefyd 

■ G wyddo nw yr o Gymry 


Cyfeiriadau 

1. Mura, Robert (Dec 1993). "Images of Mathematics Held by University Teachers of Mathematical 
Sciences". Educational Studies in Mathematics 25 (4): 375-385 (http://www.jstor.org/stable/10.2307/3482 
762). 

2. Tobies, Renate and Helmut Neunzert (2012). Iris Runge: A Life atthe Crossroads of Mathematics, 
Science, and Industry. Springer. tt. 9 (http://books.google.com/books?id=EDm0eQqFUQ4C&pg=PA9). 
ISBN 3-0348-0229-3. "It is first necessary to ask what is meant by mathematics in general. Illustrious 
scholars have debated this matter until they were blue in the face, and yet no consensus has been 
reached about whether mathematics is a natural science, a branch of the humanities, or an art form." 

3. "mathematics, n." (http://oed.com/view/Entry/114974). Oxford English Dictionary. Oxford University 
Press. 2012. Cyrchwyd 16 Mehefin 2012. "The science of space, number, quantity, and arrangement, 
whose methods involve logical reasoning and usually the use of symbolic notation, and which includes 
geometry, arithmetic, algebra, and analysis." 






4. Kneebone, G.T. (1963). Mathematical Logic and the Foundations of Mathematics: An Introductory 
Survey. Dover. tt. 4 (http://books.google.com/books?id=tCXxf4vbXCcC&pg=PA4). ISBN 0-486-41712-3. 
"Mathematics ... is simply the study of abstract structures, or formal patterns of connectedness." 

5. LaTorre, Donald R., John W. Kenelly, Iris B. Reed, Laurel R. Carpenter, and Cynthia R Harris (2011). 
Calculus Concepts: An Informal Approach to the Mathematics ofChange. Cengage Learning. tt. 2 (http:// 
books.google.com/books?id=lEbu2Tij4QsC&pg=PA2). ISBN 1-4390-4957-2. "Calculus is the study of 
change—how things change, and how quickly they change." 

6. Ramana (2007). Applied Mathematics. Tata McGraw-Hill Education. t. 2.10 (http://books.google.com/boo 
ks?id=XCRC6BeKhllC&pg=SA2-PA10). ISBN 0-07-066753-5. "The mathematicalstudy of change, 
motion, growth or decay is calculus." 

7. Ziegler, Günter M. (2011). "What Is Mathematics?". An lnvitation to Mathematics: From Competitions to 
Research. Springer. tt. 7 (http://books.google.com/books?id=9TATfteVeVYC&pg=PR7). ISBN 3-642- 
19532-6. 

8. Steen, L.A. (April 29, 1988). The Science of Patterns Science, 240: 611-616. And summarized at 
Association for Supervision and Curriculum Development (http://www.ascd.org/publications/curriculum-ha 
ndbook/409/chapters/The-Future-of-Mathematics-Education.aspx), www.ascd.org. 

9. Devlin, Keith, Mathematics: The Science of Patterns: The Search for Order in Life, Mind and the Universe 
(Scientific American Paperback Library) 1996, ISBN 978-0-7167-5047-5 

LO. algebra (http://geiriadur.ac.uk/gpc/gpc.html2algebra). Geiriadur Prifysgol Cymru. Adalwyd ar 5 Mai 2018. 


Wícíadnr Chwiliwch am mathemateg 
yn Wiciadur. 


Wedi dod o "https://cy.wikipedia.Org/w/index. php?title=Mathemateg&oldid=8512755" 


Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 17 Mehefin 2019, am 22:27. 

Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded Creative Commons Attribution-ShareAlike; gall fod telerau ychwanegol perthnasol. 
Gweler Telerau Defnyddio'r Drwydded am fanylion pellach. 





